
GWIALEN EEDW EY MAM. 


Pan byddai euogrwydd cydwybod 
Bron llethu fy enaid i’r llawr 
Ar ol im’ gyflawni rhyw bechod 
Gyfrifwn pryd hyny yn fawr; 

Fe dreiglai y dagrau tryloywon, 

Nid ofnaf ddywedyd pa ham 
’Eoedd cwmwl ar wyneb mor dirion— 
Ond ofn gwialen fedw fy mam. 

Wrth ddyfod o’r ysgol ar redeg, 
Llawn awydd bod gartref mewn pr' 
'Barawai fy nhroed wrth ryw gareg, 

A syrthiwn i’r baw ar fy hyd t 
Awn yna i dai fy nghydnabod, 

I draethu fy nghyni a’m oam, 

A’m harswyd rhag ofn cael fy ngosod 
Dan bwys gwialen fedw fy man». 

Pan gawn i y fraint o gyd-fwyta 
Ar unwaith a nhad wrth y bwrdd, 



2 


Achoswn ryw ddamwain yemala, 

Ac yna mi redwn i ffwrdd ; 

Fe waeddai fy nhad arnaf—Aros, 

Gan addaw amddiffyn fy nghtim : 

Ond diango oedd lawer mwy diddoe^ 

0 ffordd gwialen fedw fy mam, 

Bwriedais, rai canoedd o weithiau, 

Ei thaflu i ganol y tân : 

Ond er fy holl gywrain gynlluniau, 

Mi fethais ei chyraedd yn lân 
Gosodwn y gadair yn hwylus 
1 gyraedd fy nod yn ddi nam, 

Ond ofer fu’m triciau direidus 
I ddwyn gwialen fedw fy mam. 

Pan byddai cyfoedion yn ceisio 
Fy hudo i wneuthur rhyw ddi wg, 

A minau bron iawn a cbydsynio, 

Rhag ofn i mi dynu eu gwg : 

Fe redal fy meddwl yn sydyn 
At gerydd, cyn rhoddi y llam, 

Ac felly gwrthodwn eu dylyn, 

Rhag ofn gwialen fedw fy maii» 

Wel, tegwch i mi ydyw canmol 
Pob moddion arferwyd er lles, 

A thaflu o’r neilldu yn hollol 
Bob rhagfarn, a dyfod yn nes; 

Can’s teimlo mae f’enaid ryw awydd 
Roi moliant i bob moddion am 
Fy Dghadw ar Iwybrau dyledswydu, 

Fel gwnaeth gwialen fedw fy mam. 

Britwn 


2 


OWY^ YR _mDDiFAí}. 

Ton—“ Trymder.” 

Dait gangau’r ywen, wylo’r wyf, 

Ar feddrod oer; 

Fau hyn yn gwywo gan fy nghlwy^ 

Wrth oleu’r lloer; 

Nid oes im’ gysur ar fy hynt, 

Fel brofais yn yr amser gynt,— 

Ond ocheneidio gyd a’r gwynt 
Raid imi’n awr : 

0 dan y tyweirch gwlybion hyn 
Mae mam a nhad gan angeu’n dyn j 
A mi’n amddifad, olwg syn, 

Yn 11 wm ar lawr ! 

O 1 feddrod llaith, mae ynot ti 

Ddedwyddwch f’oes; 

Gorchuddiaist fy ngobeithion i,— 

’ Rwy’u teimlo’r loes 
Ni chlywaf mwyach lais fy mam 
Yn oanu’n beraidd a di nam 
Na cherydd tad, er gochel cam— 

Maent yn y bedd ! 

Pwy, pwy a’m gwylia, fel gwnaent hwv | 

Pwy sych fy nagrau, leddfa ’nghlwy î 
Neb ! neb ! amddifad fyddaf mwy, 

A thrist fy ngwedd. 

Na sonier mwyach wrthyf fi 

Am gyfoeth drud j 
Nac am bleserau mawr eu bri 
Ar hyd y byd; 

Pe cawn i holl drysorau’r wlad, 

Dyddanwch daear yn ddi wâd, 

Beth ydynt oll, heb fam na thad 1 
Dim, dim i mi! 

Try hiraeth dwys holl bethau’r llawr 
Yn ddiwerth hollol imi’n awr ! 
ünigrwydd sydd yn duo ’ngwawr, 

A deffro’m cri. 

2 


4 



With gûfio'r amser anwyl gynt 
Dŵys wylo’r wyf; 

Ac ocheneidio ar fy hynt, 

Gan faint fy nghlwyf ; 

Mae ereill o íy amgylch i 
Yn meddu cartref heb un cri, 

A rhiaint tyner, mawr eu bri, 

A chwaer a brawd— 

Ond wele fi heb unrhyw le 
Yn gartref mwyach dan y ne,’ 

Na thad na mam, na noddfa gre’— 

Yn llwm a thlawd ! 

Bum inau’n ddedwydd dro yn ol, 

Ar aelwyd glyd ; 

Mewn bwthyn bychan ar y ddôl, 

Gwyn oedd ein byd | 

0 ! fel y canai’m mam mor fwyu 
Er fy nifyru gyda’i swyn, 

A minau’n iach heb unrhyw gwyn, 
iTn swn ei cherdd : 

Ond darfu cân fy mam i mi, 

A’m cartret hoíF, pan gollais hi, 

Ao ar ei bedd inae’m dagrau’n ìli’, 

Dan ywen werdd! 

O 1 cladder finau yn ei bedd, 

Yn medd fy mam : 

Caf yma orphwys mwy mewn hedd, 

0 gyraedd cam; 

Yn mrig yr ywen boed y gwynt, 

Yn seinio galar gerdd ar hynt 
Er côf am rai fu’n ddedwydd gynt, 

Y n deulu cun ; 

Cysgoda dithau, y wen ir, 

Y beddrod hwn am amser hir— 

Hyu ydyw fy nymuniad gwir, 

Amddifad un ! 

lOaWERTH GläN ALB». 


Jbrgraffyoyd gan H. Hmnphreÿ», Caernarfon. 


